WicipediA 


Sbaeneg 


Iaith Sbaen yw Sbaeneg (Yn Sbaeneg: Espanol neu 
Castellano). Fe'i siaredir hefyd ar draws Canol America, 
ac yng ngwledydd gorllewinol De America (gan gynnwys 
yr Ariannin a Pheriw). Fe'i siaredir gan rhyw 400 miliwn 
fel mamiaith - mwy nag unrhyw iaith arall ar wahân i 
Tsieineeg Mandarin, a thua 500 miliwn ledled y byd. 

Yn Sbaen, mae llawer o bobl yn ei galw yn "Castellano" 
yn lle "Sbaeneg", achos mae ieithoedd eraill yn Sbaen, a 
dydyn nhw ddim am awgrymu taw hi yw unig iaith 
Sbaen. 

Dosbarthiad daearyddol 


Sbaeneg (Espaíìol) 

Siaredir 

Sbaen a'r mwyafrif o wledydd 

yn: 

Canol a De America. 

Parth: 

Affrica, Ewrop, America 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

360 miliwn (450 miliwn gan 
gynnwys siaradwyr ail iaith) 

Safle yn ôl 


nifer 

siaradwyr: 

4 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Italeg 

Romáwns 

Italo-Gorllewimol 


Galo-lberaidd 

Ibero-Romáwns 

Iberaidd Gorllewinol 

Sbaeneg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Sbaen a llawer o wledydd 

eraill. 

Rheolir 

Real Academia Espanola a'r 

gan: 

Asociación de Academias de 


la Lengua Espahola 

Codau iaith 

ISO 639-1 

es 

ISO 639-2 

spa 

ISO 639-3 

spa 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Glas tywyll:25% o'r boblogaeth yn ei siarad. Glas 
golau: 5-9.9% yn medru'i siarad. 

































Trefn yr wyddor 


Nifer o siaradwyr iaith gyntaf 


1. Yr Almaen (140,000) 

2. Andorra (30,000) 

3. Yr Ariannin (33,000,000) 

4. Awstralia (97,000) 

5. Belîs (80,477) 

6. Bolifia (3,483,700) 

7. Brasil (43,901) 

8. Canada (177,425) 

9. Ciwba (10,000,000) 

10. Colombia (34,000,000) 

11. Costa Rica (3,300,000) 

12. De Corea (90,000) 

13. Y Deyrnas Unedig (900,000) 

14. Ecwador (9,500,000) 

15. Yr Eidal (455,000) 

16. El Salvador (5,900,000) 

17. Feneswela (21,480,000) 

18. Y Ffindir (17,200) 

19. Ffrainc (220,000) 

20. Gaiana (198,000) 

21. Gini Gyhydeddol (11,500) 

22. Gorllewin Sahara (16,648) 

23. Gwatemala (4,673,000) 

24. Gweriniaeth Dominica (6,886,000) 

25. Haiti (1,650,000) 

26. Hondwras (5,600,000) 

27. Israel (50,000) 

28. Japan (500,000) 

29. Libanus (2,300) 

30. Mecsico (86,211,000) 

31. Moroco (20,000) 

32. Nicaragwa (4,347,000) 

33. Panama (2,100,000) 

34. Paragwâi (2,805,880) 

35. Periw (20,000,000) 

36. Puerto Rico (3,437,120) 

37. Y Philipinau (2,658) 

38. Rwmania (7,000) 

39. Rwsia (1,200,000) 

40. Sbaen (28,173,600) 

41. Sweden (56,000) 

42. Trinidad aTobago (4,100) 

43. Tsieina (250,000) 

44. Tsile (13,800,000) 

45. Twrci (23,175) 

46. Unol Daleithiau America (32,184,293) 

47. Wrwgwái (3,000,000) 


1. Mecsico ( 86 , 211 , 000 )W 

2. Colombia (34,000,000)[y 

3. Yr Ariannin (33,000,000)W 

4. Unol Daleithiau America (32,184,293)PÍ 

5. Sbaen (28,173,600)W 

6. Feneswela ^l^SO.OOO)! 1 ! 

7. Periw (20,000,000)W 

8. Tsile (13,800,000) ÜJ 

9. Ciwba (10,000,000) W 

10. Ecwador (9,5000,000)W 

11. Gweriniaeth Dominica (6,886,000)W 

12. El Salvador (ö.gOO.OOO)! 1 ! 

13. Hondwras (5,600,000)W 

14. Gwatemala (4,673,000)W 

15. Nicaragwa (4,347,000)W 

16. Bolifia (S^SSJOO)! 1 ! 

17. Puerto Rico (3,437,120)W 

18. Costa Rica (3,300,000)W 

19. Wrwgwái (3,000,000)^ 

20. Paragwâi (2,805,800)P1 

21. Panama (2,100,000)W 

22. Haiti (1,650,000) 

23. Rwsia (1,200,000) 

24. Y Deyrnas Unedig (900,000) 

25. Japan (500,000) 

26. Yr Eidal (455,000) 

27. Tsieina (250,000) 

28. Ffrainc (220,000)^ 

29. Gaiana (198,000) 

30. Canada (177,425)131 

31. Yr Almaen (140,000)1 3 ! 

32. Awstralia (97,000)1 3 1 

33. De Corea (90,000) 

34. Belîs (80,477)™ 

35. Sweden (56,000)1 3 1 

36. Israel (50,000)1 3 ! 

37. Brasil (43,901)1 3 1 

38. Andorra (30,000)1 3 J 

39. Twrci (23,175) 1 3 1 

40. Moroco (20,000)1 3 J 

41. Y Ffindir (17,200) 

42. Gorllewin Sahara (16,648)1 3 ! 

43. Gini Gyhydeddol (ll.SOO)! 1 ! 

44. Rwmania (7,000) 

45. Trinidad aTobago (^.ÌOO)! 1 ! 

46. Y Philipinau ^eöS)! 1 ] 



47. Libanus (2,300) 


Mae'n anodd cyfrifo'r union nifer o siaradwyr Sbaeneg, gan nad yw pawb sy'n byw yng ngwledydd lle 
mae'n iaith swyddogol yn ei siarad. Mae'r rhan fwyaf o siaradwyr Sbaeneg yr Unol Daleithiau hefyd yn 

siarad Saesneg . 


Cyfeiriadau 


1. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_ 

2. U.S. Census Bureau (http://factfinder.census.gov/servlet/ADPTable?_bm=y&-geo_id=01000US 

&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_DP2&-ds_name=&-redoLog=false&-format=) 

3. Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario_99/otero/p03.htm) 


■y *» Argraffiad Sbaeneg Wicipedia, y 
n i) J 

• ' gwyddoniadur rhydd 




Wiciadar Chwiliwch am Sbaeneg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Sbaeneg&oldid=6487259" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 22 Hydref 2018, am 21:51. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






















